WicipediA 


Inuktitut 


Un o'r prif ieithoedd Inwit Canada yw Inuktitut 
(A_o b rD c [inukti 1 tut], Inuktitut, Inuttitut, 
Inuktitun, Inuinnaqtun, Inuttut ac enwau lleol 
eraill). Fe'i siaredir ym mhob ardal uwchben y 
coedlin, gan gynnwys taleithiau Newfoundland 
a Labrador, Québec , i ryw raddau yng ngogledd- 
ddwyrain Manitoba a hefyd Nunavut. 


Dosbarthiad amrywiaethau ar yr ieithoedd Inwit ar draws 
yr Arctig. Mae'r tafodieithoedd lnuktitut Dwyreiniol i'r 
dwyrain o Fae Hudson, yma mewn glas tywyll, coch a 
phinc. 



& Egin yn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https ://cy .wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Inuktitut&action=edit). 

1*1 Eginyn erthygl sydd uchod am Ganada. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.o 
rg/w/index.php?title=Inuktitut&action=edit) 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=lnuktitut&oldid=2199695" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 28 lonawr 2017, am 19:21. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 























